e l 
OLUD CRI ST; 
3 | „ 

GWAHODDIAD I BAWB 
I'W DDERBYN A'l DDEFNYDDIO; 


M E WN 


Pp R E G E TH, 


A GYHOEDDIR 


AR  ANNOGAETH RHAL A 1 e 
v y CYFARFOD o WEINIDOGION,- 
vx WATFFORD, ctrLiLaw CAERFFILIL 

ABT 10, 1774- 


| AT BA UN Y CHWANEGWYD, | 
Dwy HYMN wed: eu troi o'r Sais neg. 


— 


Gan SOLOMON HARRIE S. 


8 


Durate, & voſmet rebus ſervate ſecundis. VIRGIL. 
Depaſcimur aurea Ditta, LUCRET. 


m_ 


CAERFYRDDIN =. 
ARGRAFFWYD DROS YR AWDWR GAN. J ROSS. 
M DCC LXXIV. 

(Pris tri Swilt y Ddyſen ir cyfryw Gyn'lleidfacedd a x bryan 
nid lai na thair Dyſen ; Grot am bob un i —_— 


— 
— 


DARLLENY DD. 


4 


DE E ddymunir i'r ſawl a bryno neu a 8510 yo 
rhad y Bregeth hon, nid yn unig ei darllain 
n yſtyriol, mewn yſpryd teg hynawſeidd ; ond 
kefyd ei chadw yn 1an: canys fe obeithir y bydd i 
Frodyr parchedig, mwy cyfaddas ni'r awdwr hwn, 
newn llawer o yſtyriaethau, gyhoeddi rhai o'u pre- 
gethau; yn enwedig rhai a dybir, mewn cyfarfod- 
jd gweinidogion, eu bod yn fwyaf cymmwys 1 
meuthur daioni i'r wlad yn gyffredin. In 
gobaith hyn y darfu Yr awdwr, ar gais ac annog- 
eth brodyr y mae yn eu mawr barchu, gymmeryd 
ti berſwadio i wneuthur y bregeth hon yn gyhoedd- 
us, ac © bris mor iſel. Pan gyhoedder y fath nifer 
0 bregethau ag a fyddo'n ddigon i wneuthur lyffr, 
xllir eu rhwymo ynghyd; ac i'r diben yma, dylid * 
u cadw mor laned ag y byddo'n boſlibl, 


A 2 5 Nid 


1 


Nid yw awdwr y bregeth yma ddim mewn am- 
gylchiadau cyfleus, pe bae yntho gymhwyſder, i 
waſanaethw'r Cymry yn eu 1aith eu hunain. Annhe 
bygol iawn yw yr ymddengys efe mwyach yn y 
 Gymraeg, mewn modd cyhoeddus o'r fath hyn. 
Ond etto, dymuniad ei galon yw, i wir dduwioldeb 
a chariad brawdol, a phob daioni a diddanwch, (ar 
fail gadarn a helaethy ſynwyr dda, a gwybodacth, a 
rhydd-did griſt nogol) barhau a chynnyddu yng 

Nghymru, yn yr oes hon a'r oeloedd i ddyfod. . 


E PHE G 


( 51 


E PH E S. III. 8. 
Ini, y Lai nder Ileiaf o'r boll ſaint, y rhoddwyd y gras 


olud Criſt. 


AE yn y grefydd griſt'nogol ryw beth ardderchog 
a gwerthfawr 1awn dros ben; rhyw beth ſy'n hollol 
efatteb i'r cyffelybiaethau trwy ba rai y goſododd ein, 
lachawdwr allan deyrnas nefoedd, ſef ei deyrnas ef dan 
yr oruchwiliaeth efangylaidd : * Cyffelyb, medd efe, yw 
« teyrnas nefoedd i dryſor wedi ei guddio mewn maes ; 
yr hwn wedi i ddyn ei gaffael a'i cuddiodd, ac o law- 
« enydd am dano, ſydd yn myned ymaith, ac yn gwerthu 
yr hyn oll a fedd, ac yn prynu'r maes hwnnw. Dra- 
© chefn, cyffelyb yw teyrnas nefoedd i farchnatawr, yn. 
« ceifio perlau teg; yr hwn wedi iddo gaffael un perl 
« gwerthfawr, a aeth, ac a werthodd gymmaint oll ag a 
„ feddai, ac a'i prynodd ef, Mat. xiii. 44—406.” _ 
Dyma olygiadau cymmwys o deyrnas neu grefydd Criſt ; 
: yn y fath olygiadau a hyn yr oedd yr efengyl yn ym- 
(dangos 'r Apoſtol Paul; am hynny yr oedd efe, gyd a'r 
hyfrydweh a'r diwidrwydd mwyaf, yn ei phregethu. V 
llaina”'r leiaf o'r holl ſaint ydoedd, mewn rhyw yſtyr, yn 
ei olwg ei hun; mor deimladwy oedd o'i anheilyngdod 
| rae] ei oſod yn y weinidogaeth efangylaidd, yn enwedig 
oblegyd iddo unwaith erlid eglwys a gwrthwynebu achos 
Criſt, hyd eithaf ei allu. Gwyddai fod ei Arglwydd wedi 
cyflawn faddeu hyn iddo, ond ni allai efe yn iawn faddeu 
udo ei hun. Er iddo unwaith dybied mai ei ddyledſwydd 
oedd gwrthwynebu achos Ieſu o Nazareth, fel achos twyll 
a dichell; er nad oedd efe bryd hynny ddim yn gweith- 


CS 
2 


oleuo, 


Pe buaſai efe bryd hynny yn credu mai gwir oedd Criſt'- 
10gaeth, ac etto yn erlid ei phroffeſwyr, er mwyn rhyw ddi- 
enion bydol; efe a fuaſai yn fllaix di fel Judas, ac ni chawſai 
irugaredd mwy nag ynteu. | 


hyn, i efangylu ymyſg y cenhealoedd anchwiltadwy 


redu yn * erbyn ei gydwybod ; etto wedi iddo gael ei a 
„ - 


Een — 
© 2 


7 


ni fendithion yr efengyl. Pan oedd rhai cul-galon am 


161 | 
oleuo, yr oedd yn gwaſgu ar ei galon i feddwl pa fat 
ddyn ynfyd, rhagfarnllyd a thrachwyllt a fuaſai, a ph: 
gymmaint o ddrwg a wnaethai, yn ei gamſyniad a'i ang 
hrediniaeth; am hyn yr oedd yn ei gyfrif ei hun yn llai 
na'r leiaf o'r hol] ſaint. 
Ond ni's gallwn ni lai nag edrych arno mewn dull: 
well amgen. Yr y'm ni ſydd wedi tyfu oddiwrth wraidd 
yr hen genhedloedd, dan rwymau iddo fel y mwyaf o'r hol 
faint, yr offeryn goreu yn llaw ei Arglwydd i gyfrannu i 


ein cadw ni allan o deyrnas Criſt, oddieithr i ni gael ein 
henwaedu a dyfod dan lwyth cyfraith Moſes ; efe a bled- 
zodd ein hachos yn wych ac yn lew; dangoſodd fod ffydd 
yng Nghriſt yn ddigonol i roddi i'r cenhedloedd hawl i 
gael Ile yn nheyrnas Criſt. Yr hawl hon a ymddiffyn- 
odd efe yn ddoeth, yn gadarn, ac yn llwyddiannus, er 
gwaethaf pawb gwrthwynebwyr. Trwy hyn gwnacth i 
ni waſanaeth rhagorol, ag a ddylai beri i'w enw, ei goffa- 
dwriaeth a'i ſgrifeniadau fod yn dra anwyl gennym. 


Etto cofiwn yr hyn oedd efe mor barod i'w gyfaddef, ſef 
mai trwy ras 


uw yr ydoedd yr hyn ydoedd, ac y gwnaeth 
yr hyn a wnaeth. Vr oedd yn ei chyfrif yn anrhydedd 
uchaf, ac yn ras ardderchoccaf, iddo ef gael ei oſod yn y 


cyfryw waith ; cael ei drefnu a'i awdurdodi gan Dduw i 


_ efangylu ymyſg y cenhedloedd anchwiliadwy olud Crift. 


Buddiol yw 1 ni, yn fynych, geiſio myned yn ol yn ein 


meddyliau i oes yr Apoſtolion, i gael gweled pethau fel 


yr oeddent yn ymddangos bryd hynny, yn enwedig 
iddynt hwy ; canys pe bae'r efengyl yn ymddangos yn 
awr i ni yn yr un goleuni ag yr oedd iddynt hwy gynt, 
hi a gai'r un fath effaith ar ein ſerchiadau, ein hyſbryd- 
oedd a'n hymddygiad. Ac y mae ein teſtun preſenno! 
yn goſod o'n blaen ddrych hynod, ym mha un yr oedd 
criſt nogaeth yn ymddangos i St. Paul; ** anchwiliadwy 
e olud Criſt,” ydoedd yn ei olwg a'i gyfrif ef... Fel y b'o 
i ninneu ganfod a theimlorhyw faint o e 


'yr efengyl yn yr olygiad yma; cyd-ymoſodwn i yſtyried, 


Pa bethau ſy'n gwneuthur i fynu y golud anchwiliadwy 
ag y mae Criſt yn ei gynnyg i'r byd, ac y mae i bawb 
gyflawn roeſaw i gael y meddiant a'r mwynhad o hono ? 

Dyma 'r cyfan yr wyf yn ameanu, trwy gymmorth 
Duw, i lefaru yn ei gylch, a gwneuthur cymhwyſiad o 
hono,. ar yr odfa breſennol. O na allwn bregethu ar) 


EAN 5 en . . TIE IR oor TW BY ©” 


eu haberthu i'r N 
anghenfilaidd pobl wedi eu llyfelu. 


; [ 7 ] 


| cyfryw deſtun yn yſpryd St. Paul, a chyda rhyw wreich- 
ionen o'i ffraethineb ddwyfol ef! | 


I. Un rhan o'r golud ſy'n dyfod oddiwrth Ieſu Griſt, 
ac yn gynhwyſedig yn ei efengyl ef, yw doethineb gre- 
fyddol, neu wybodaeth amlwg o'r pethau mwyaf pwyſig 
a defnyddiol mewn crefydd. 5 

Yr oedd y byd paganaidd wedi cwympo i dywyllwch ac 
ynfydrwydd toſt. Dynion a fuant ofer yn eu theſymmau, 
a'u calon anneallus a dywyllwyd. Pan dybiint eu bod yn 
ddoethion ac yn philoſophyddion, hwy a aethant yn ffyl- 
iaid; ac a ddangoſaſant eu ffolineb trwy newid gogoniant 
yr anllygredig Auw, i gyffelybiaeth lun dyn llygredig, 
ac ehediaid, ac anifeiliaid pedwar carnol, ac ymluſgiaid. 
Wedi colli golwg ar y gwir Dduw, ar ei briodoleddau a'i 
lywodraeth, a'r ffordd 1 ryngu ei fodd, goſodaſant i fynu 
dduwiau a duwieſau lawer yn ol eu dyfais eu hunain. 


Ymddyryſu yr oeddent fwy-fwy o oes i oes mewn ofer 


freuddwydion, dychymmygion, a chyfrwys-chwedlau. 


O's codai-un oneſt a chall,: megis SockaTEs, i ddwyn 


tyſtiolaeth yn erbyn eu | pm {er z Cai hwnnw eli 


erlid, ac ond odid ei ladd ganddynt. Y ſwyddogion, y 
beirdd, y philoſophyddion, ac yn anad neb yr offeiriaid, 
(er dwyn ymlaen eu dibenion bydol eu hunain), ynghyd 
ag ar amegylchiadau dynion bryd hynny, oeddent oll 


yn cyd-weithio i ſefydlu a chaethiwo y werin o ddynol- 


ryw mewn anwybodaeth, coel-grefydd ac eilun-addol- 
iaeth gywilyddus. | 
Dyma fel yr oedd hi gynt, a thyma fel y buaſai gyda 
ni yn awr, oni buaſai'r greſydd griſt'nogol. Yn lle bod 
yn addoli 'r gwir Dduw, ac yn clywed hyfryd lais yr e- 
fengyl, buaſem yſgatfydd yr awr hon yn trochi ein dwy- 
law yng ngwaed ein plant, ſ neu rai o'n cyd-ddynion, gan 
gau dduwiau, ag yr oedd In 
Mae arnom ni 
gymmaint o rwymau am na chawſom ein geni a'n magu 


yn y fath gyflwr paganaidd, ag oedd ar y prif griſt'nogion 


am waredigaeth allan o hono; canys y fath gyflwr truenus | 


y buaſem ni bawb yntho, oni buaſai i Dduw doſturio 


wrthym, ac i Grift gymmeryd ein hachos arno. Yr hen 


ffolineb a'r ofer ymarweddiad, ar gynnydd gwaſtadol ond 
odid, a ddaethai-i wared gyda thonnau amſer, trwy dra- 


A 3 


+ Rhaf. i. 21-23. + Gwel alu cvi. 37, 38. 


hon 


ddodiad 


Ls ] 
ddodiad oddiwrth yr hen dadau, i'n hoes a'n cenhedlaeth, 
in gwlad a'n cymmydogaeth ni. Yr hen etifeddiaeth o 
ddiffeithwch a gwagedd a gawſai, fel hyn, ei throſ- 
glwyddo i bob un o honom; oni buaſai i Griſt weled bod 
yn dda i gyfrannu i'r cenhedloedd olud o addyſg, doeth- 
ineb a gwybodaeth, mewn pethau yſprydol. | 
Daeth efe i fod yn oleuni i'r byd. Cyfododd fel haul 
cyfiawnder, pelydr diſglair a gwreſog pa un a dywynaſant 
yn rymmus ar y Paganiaid; ne's i'r hen dywyllwch, yr 
hen amryfuſedd cadarn a'r hen gelwyddau, orfod ffoi o 
lawer gwlad, a gwarth tragywyddol ar eu pennau; a'r 
un llewyrch anorchfygol a wna 1'r cyfryw bethau ffoi yin- 
aith fwy-fwy-etto, ne's b'o i holl dylwythau'r ddaear ym- 
fendithio ac ymorfoleddu yn y goleuni a ddygodd Criſt i'r 
byd. Clywch rai o'r pethau pwyſig a ddyſgodd neu a 
ſicrhaodd efe i ni: | 
Efengyl Criſt ſy'n ſicrhau i ddynion fod un, ac nad oes 
ond un, unig wir a bywiol Dduw; yr hwn y dylem ni ei 
ogoneddu a'i ufuddhau fel ein Duw, bod yn ddiolchgar 
iddo a'i addoli mewn yſpryd a gwirionedd: a'n bod ni dan 
ei awdurdod, ei lywodraeth a'i driniaeth ef, a than ei ofal 
tadol ; a'i'fod yn gofalu hyd yn oed am adar y to a blo- 
deu 'r maes, pa faint mwy am blant dynion. Yr efengyl 
| ſydd yn tyſtiolaethu fod dynol-ryw, trwy bechod, wedi 
cwympo i gyflwr o euogrwydd, ymddirywiaeth a mawr 
berygl; eu bod ar ffordd lydan colledigaeth, ac yn dda- 
roſtyngedig i ddiſtryw tragywyddol : ond, ar yr un amſer 
y mae'n dwyn i'n clywedigaeth newyddion da o lawenydd 
mawr, ſef, bod maddeuant pechodau a chyflawn waredig- 
aeth i ni i'w-cael, a'r.ammodau mwyaf teg a graſol, a 
chyfattebol i'n hamgylchiadau fel creaduriaid ſyrthiedig. 
Mae'n datgan i Dduw o wir gariad a thoſturi ddanfon ei 
Fab i'r byd yn bwrpaſol i'n hachub: Ac i Fab Duw 
ddyfod i'r byd hwn, a myned oddiamgylch i wneuthur 
daioni, a dangos el fawr-ſerch at ddynion trwy farw 
troſtynt ; iddo gael ei draddodi dros ein pechodau ni, a't 
gyfodi i'n cyhawnhau ; iddo ddioddef, y cyfiawn tros yr 
anghyhawn, fel y dygai ni at Dduw. ewn rhyw fodd 
mor rhagorol, na's gallwn ni yſgatfydd ei iawn amgyffred, 
ac nad oes achos i ni et gyflawn wybod, yr oedd ei ym- 
ddaroſtyngiad, ei ufudd-dod a'i ddioddefaint ef, yn ang- 
enrheidiol ac yn effeithiol, i wneuthur cymmod dros an- 
wiredd, ac i agoryd ffordd newydd a bywiol o waredigaeth 
| i ni. 


9 1 foo $4 | 


; | w . 4 — <Q 1 JY we © 


— |þ 


— 


ini. Digon yw i ni wybod eu bod yn angenrheidiol ac 
yn effeithiol i'r cyfryw ddibenion, er na ddatguddiwyd yn 
_ amlwg i ni pa fodd yr oeddent felly. Chwi a ddylech, fel 
criſt'nogion, adnabod gras ein Harglwydd Ieſu Griſt, iddo 
ef ac ynte'n gyfoethog, fyned er eich mwyn chwi'n dlawd, 


fel y cyfoethogid chwi trwy ei dlodi ef. Yn ganlynol i'r 
hyn a wnaeth ac a ddioddefodd efe troſom, yr efengy] ſy'n 


traethu mai 'r cyfan a ofynir oddiwrthym ni, fel ammod 


o © iechydwriaeth, yw i ni fod yn ddiſgyblion cywir iddo; 


a hynny yw, i ni gredu yn ddifrifol yntho ef fel y Meſſias, 


Mab Duw a Iachawdwr y byd; a chymmeryd ein dyſgu 


gantho fe] ei yſgolheigion goſtyngedig; a chadw ei or- 
chymynion, a dilyn ei ſiampl mewn modd ffyddlon, gan 
ymddiried yntho, a diſgwyl yn amyneddgar ac yn hyderus 


am iechydwriaeth trwyddo. O's fel hyn y byddwa yn_ 


wir ddiſgyblion iddo, mae efe wedi ymrwymo i'n hachub 
a'n diogelu. Rhag i neb wangalonni o blegyd eu gwen- 
did eu hunain, neu rym profedigaethau, mae'r efengyl yn 
addaw y cawn ni bob cynnorthwy cymmwys ac angen- 


rheidiol gan Dduw, i gyflawni'r hyn a ofynir tu ag at 


weithio allan ein iechydwriaeth. Ac i gyffroi pawb i ym- 
drechu bod yn wir ddaionus a chrefyddol, mae'r efengyl 
yn cyhoeddi yn dra-awdurdodol ac uchel, megis gyda 


bloedd udgorn, fod byd tragywyddol o'n blaen, Ile bydd 


yn dda i'r cyhawn ac yn ddrwg i'r annuwiol: A thu ag 
at ddwyn dynol-ryw i gyd i'r cyflwr diweddaf hwnnw, 


mae 'r efengyl yn rhag-ddywedyd y cyfodir y meirw oll, 


ac y newidir y byw (y rhai a fyddant byw bryd hynny) 


mewn moment, ar darawiad amrant; ac y dygir pawb i 


farn gyhawn, fel y b'o iddynt gael cu trin, eu trefnu a'u 


doſparthu, yn ol eu hymddygiad yma yn y cnawd. 


Y pethau hyn a'r cyffelyb a ddyſgodd Criſt trwy ei e- 


fengy! i ddynion yn y modd mwyaf amlwg, yn y geiriau 


mwyaf anhyblyg (geiriau na's gellir eu plygu oddiwrth 
eu gwir yſtyr) a chyd à'r ficrwydd a'r awdurdod mwyaf. 
O's oedd rhai o honynt wedi cael eu dyſgu o'r blaen gan 
oleuni natur a'r yſgrythurau iuddewig, etto efe a roddes 
iddynt awdurdod ac amlygrwydd, ac effaith ac awch yew- 


ydd ; canys efe a gadarnhaodd ei holl athrawiaeth, dod- 


odd arni fel fawr y nefoedd, nid yn unig trwyanghyd- 


marol ſancteiddrwydd a hawddgarwch, a'r dwyfol ddoeth- 
ineb oedd yn ymddiſgleirio yn ei holl eiriau a't weithred- 


oedd; ond hefyd trwy ei wyrthiau rhyfeddol a daionus, 


ac 


10 | 
ac yn bennaf oll, trwy ei atgyfodiad oddiwrth y meirw 
ei eſgyniad, yng ngwydd ei ddiſgyblion, i'r nefoedd; a'r 
tywalltiad, yn ebrwydd wedi hynny, o ddoniau a nerth- 
oedd goruch- naturiol ar ei brif ddiſgyblion ; fel y gall- 
ent fod yn dyſtion cymmwys iddo ef, ac fel y byddai eu 
tyſtiolaeth yn ſail ddigonol o ffydd, yn Jeruſalem ac yn 
holl Judea a Saria, ac hyd eithaf y ddaear; hyd ynyſoedd 
Brydain fawr ac Iwerddon, hyd wledydd America a 
chyrrau pellaf y byd. 7 3 =D 
Fel hyn y mae'r eſengy] yn tueddu i gyfoethogi deall a 

fwyddgynheddfau rheſymmol dynion, i'w Yanw hwynt a'r 
tryſorau gwerthfawroccaf o wybodaeth. Yng Nehriſt y 
mae holl dryſorau doethineb a gwybodacth yn guddiedig ; 
oddiwrtho ef yr y'm ni wedi derbyn y meſur o honynt 
ſydd gennym: mae groefaw i bawb i ddyfod i'w yſgol ef i 
gael eu dyſigu gantho. Gwnaethpwyd ef i ni gan Dduw 
yn ddoethineb. ES WE 5 


II. Rhan hanfodol arall o'r golud y mae Crift yn ei 
gynnyg, ac yn dymuno'n daer ar ddynion ei dderbyn, yw 
gwir ddaioni neu ſancteiddrwydd, mewn calon ac ymar- 
weddiad. Gwelwch 1 75%. iv. 1—6. SEP 

Duaioni yw'r tryſor goreu, mwyaf ſylweddol a pharhaus ; 
tra gwerthfawr ydyw ac a fydd bob amfer, yn y nef ac ar 
y ddaear, yng ngolwg Duw ac angylion, a dynion call 
ſy'n priſto pethau yn ol eu natur a'u defnyddioldeb. Delw 
Duw yw gwir ddaioni. Dyma'r trwſiad harddaf ag y gall 
creadur rheſymmol ei wiſgo am dano, ac ymddangos yn- 
tho. Arian ydyw a dderbynir, ac a fydd o'r un werth, bob 
amſer, yn nheyrnas Dduw. 1 8 
Vn awr beth yw'r efengyl ond gallu cariadus Duw, yn | 
cae] ei oſod allan gyd à'r effaith mwyaf, i ffurfio, a cho- 
Jeddu, a pherffeithio'r creadur newydd o wir ddaioni mewn 
dynion? Dynion ag oeddent, fel y cenhedloedd gynt, 
yn feirw mewn camweddau a phechodau, heb weled eu 
truenus gyflwr na cheiſio diange allan o hono. Efengyl 
Griſt a fywhaodd neu a lwyr ddiwygiodd filoedd o'r cyf- 
rywe na fuaſai i ddim moddion eraill dyccio i'w dwyn 
hwynt i iawn edifeirwch ; ac a ddyrchafodd filoedd ych- 
waneg i ragorach math ac uwch graddau o ddaioni, nag 
y bu'ſai iddynt eu cyrraedd, oni buaſai'r efengyl. Gelynes 
farwol pob pechod, a mammaeth dirion pob gras a rhin- 


wedd yn yr enaid, yw'r grefydd a ddygodd Criſt i'r byd. 


Mae'n 


e 
Mae'n datguddio o'r nef ddigofaint Duw yn erbyn pob 
annuwioldeb ac anghyhawnder dynion, ſy'n parhau mewn 
gwrthryfel yn erbyn Ilywodraeth y Goruchaf. Mae hefyd 
yn cyboeddi o'r nef anfeidrol ras Penllywydd y byd; ei 
ras ef i bawb ſydd yn edifarhau, yn tafſu i Jawr holl arfau 
gwrthryfel, ac yn ymoſtwng o'i calonnau i awdurdod 
Mab Duw. 5 e | | 

Wedi i ddynion dderbyn athrawiaeth a chyfreithiau, a 
dyfod o'u gwir-fodd tan lywodraeth Criſt; mae'r cwbl yn 
ei deyrnas ef, ac o'i drefniad ef, yn cyd-weithredu 1'w ha- 
deiladu hwynt mewn ſancteiddrwydd a phob daioni. Mae 
hyfforddiadau a gorchymynion, mae addewidion a bygyth- 
ion, a ſiamplau ac ordinhadau efangylaidd, a threfniadau 
rhagluniaeth, ac Yſpryd Duw yn gweithredu'n ddirgel- 
aidd gyda a thrwy'r pethau hyn ; mae'r cyfan oll yn cyd 
uno mewn dwyfol effaith i wneuthur dynion yn ſanctaidd, 
ac yn awyddus 1 weithredoedd da; yn awyddus i ryngu 
bodd Duw, a bod yr waſanaethgar i'w gilydd; i gynnyddu 
mewn duwioldeb a chariad, tegwch a chyhawnder, add- 
fwynder, hunan-ymwadiad ac amynedd; mewn diwyd- 
rwydd ynghylch eumaterion tymhorol ac yſprydol ; mewn 
oneſtrwydd hollol, trwyad], diyſgog, a threch na phob 
profedigaeth : ydyw yn ddiau, mae r cyfan yn nheyrnas 
Crift yn cyd-weithio i beri i bob rhinweddau criſt'nogol 
gyd-gyfarfod, a chynnyddu _ yr eithaf, mewn dynion ; 
ac felly i'w gwneuthur yn gyffelyb i Dduw, yn ddefnydd- 
io] mewn gwlad ac eglwys, yn halen y ddaear, ac yn gym- 
mwys i gael cyfrinach angylion a bodau gogoneddus mewn 
byd gwell. | | 2M 

I'r dibenion yma, mae Criſt wedi gwneuthur digon o 
ddarpariaeth yn ei eglwys. Pan eſgynnodd i'r uchelder, 
«© gadawodd fendith ar ei ol; efe a roddes roddion i ddyn- 
ion, fe] y byddai i Dduw a daioni breſwylio yn eu plith. 
Efe a roddes rai yn apoſtolion, a rhai yn brophwydi, a 
„ rhai yn efangylwyr, a rhai yn fugeiliaid ac yn athraw- 
* on; i berffeithio 'r ſaint, —i adeilad corph dirgelaidd 
«« Criſt, hyd oni ymgyfarfyddom oll yn undeb ffydd, a 
« -wybodaeth Mab Duw, yn wr perffaith, at feſyr oed- 
„ ran (neu yn hytrach at feſur maentioli) cyflawnder 
„ Crift;” hynny yw, ne's b'o i ni oll gyd à'n gilydd, fel 
un gwr Nerifaich o gyflawn ſynwyr ac oedran, maentioli a 
grym, ddyfod i'r fath gyflwr o lawn addfedrwydd mewn 
daioni, ag y mae ffydd a gwybodaeth Mab Oe E 
| X | Dp | tueddl 


4 hayof— 1m] 
tueddiad a'r eftaithgi'n dwyn iddo,* Oddiar wybodaeth, 
a difrifo) gred o wirioneddau deftrous adiddanus yr efeng- 
YT y daw yſpryd a grym crefydd i'r galon a'r fuchedd. 
i all dim arfau fod yn fwy nerthol na'r gwirioneddau a 
_ ficrhaodd Criſt i'r byd, i fwrw ceſtyll pechod a drygioni. 
i'r awr; ni all dim fod yn fwy cymmwys ac effeithiol i 
ddodi calon mewn dyn i garu Duw a gwneuthur daioni. 
Nerthol ydynt trwy Dduw i gaethiwo pob meddwli ufudd- 
dod Criſt; ac i beri i'r holl fyddloniaid, fel un corph, gyn- 
nyddu ym mhob peth da, ac felly neſhau fwy-fwy at feſur 
y cyflawn fagntioli o ſancteiddrwydd ſydd yng Nghriſt. 
Mae 'r eglwys griſt'nogol etto, Duw a wyr, ymhell 
iawn oddiwrth ddyfod i fynu at feſur y cyflawn faentioli 
o griſt'nogrwydd pur-làn, dwyfol. Mae ynthi ry fach o 
wybodaeth, a ffydd, a duwioldeb, a chariad, ac yſpryd 
pur, gwreſog, nefolaidd; rhy fach o'r gwraidd yma iW 
Hanw, fel gardd Paradwys, o bob ffrwythau da. Mae ynthi 
ormod o lawer iawn o draddodiadau, a dychymygion, a 
thraws- oſodiadau, a ffolineb dynot; gormod o falchder, 
uchel-gais, bydolrwydd a chalon-galedwch; gormod 
hefyd o yſpryd cul, pleidiog, rhagfarnllyd, ymryſongar ac 
erledigaethus. Chwynn chwerwon a gwenwynllyd yw'r 
pethau hyn yng ngardd Criſt ; llawer o ddrwg a wnaeth- 
ant. Ond, byddwn amyneddgar, gwres haul cyfiawnder 
a bar iddynt, bob yn ychydig, wywo a darfod. O leiaf 
fler yw hyn, yr oruchwiliaeth efangylaidd ſy'n tueddu yn 
y modd mwyaf nerthol, i wneuthur eglwys Grift yn ar- 
dderchawgrwydd tragywyddol, ac yn Hawenydd i'r hol] 
genhedlaethau, trwy wneuthur ei phobl oll yn gyfiawn 
ac yn gyttunol; a'r Arglwydd a bryſura hynny yn ei 
amſer, ac yn ol ei addewid: Eſay Ix. darllenwch yn 
yſtyriol yr holl bennod. t e 
| 8 Criſt 


* Epheſ. iv. 11— 16. 


t Mae 'r Apoſtol paul, RH f. x1. 26, 27. yn golygu 'r ddwy 
adnod olaf o'r bennod o'r blaen, fel prophwydoliacth o droedig- 


aeth yt Iuddewon. Ac o's yſtyriwn ni y driugainfed bennod 


mewn cyſſylltiad à'r adnodau hynny, ni allwn lai na meddwl ei 
bod yn goſod allan ogoniant yr amſeroedd diweddaf, wedi i'r 
Iuddewon gael eu troedigaeth at Grift a'u dychweliad i', gwlad, 
ac 1 gyflawnder y cenhedloedd ddyfod i mewn, a derbyn oddi 
e * y wir grefydd efangylaidd, yn ei phurdeb a'i grym 
echreuol. | | | ” | 


[13] 


b Criſt fy'n gwneuthur yr hyn oll ag y mae ei efengyl, ei 


ordinhadau, ei weinidogion ffyddlon, a'i yſpryd ef yn 
gyflawni. A'r rhai hyn ſydd yn cyd-dueddu i gyfoeth- 


Ogi moeſau gwledydd, cymmydogaethau, teuluoedd a 
pherſonau neillduol; i'w cyfoethogi hwynt a'r daioni 
goreu a'r rhinweddau godidoccaf. Gellir dywedyd fod 
yr efengyl yn goreuro pob peth rhagorol yng nghrefydd 
natur 9e qld (uddiwig- Ws $ 

Fel hyn' y mae Criſt wedi darparu i ddynion olud am- 


mhriſiadwy o ddaioni. Llaweroedd a'i derbyniaſant mewn 


graddau fy 'n anrhydedd i'r natur ddynol. Mae groeſaw 
i bawb i'w gael. Mae Criſt ya llawn gras a gwirionedd. 


Nid oes dim prinder, na chulni, na dannod gyd ag ef. 


Goreu gantho pa fwyaf o'r golud yma a feddianno pawb. 
O'i gyflawnder ef mae lle i bawb dderbyn gras a daioni, 
yn gyfattebol i'r gras ſydd yntho ef, Un twym-galon 


ydyw, a pharod i gyfrannu i bawb ſydd yn dewis cael y_ 


fath olud. Mae gantho ddigon i gyfoethogi pawb yn yr 
ces breſennol a'r holl oeſoedd i ddyfod. Felly gwnaeth- 
 pwyd Criſt i ni gan Dduw, nid yn unig yn ddoethineb, 
ond hefyd yn gytiawnder ac ya ſancteiddrwydd; yn awdwr 
ac yn roddwr o'r cyfryw bethau i ni, 1 Cor. i. 30. 


III. Rhan arall o anchwiliadwy olud Criſt, yw'r 


breintiau tra ſylweddol, 4 pha rai. y mae efe yn anrhydeddu 
ei ddeiliaid ffyddlon. Deiliaid yr wyf yn ei galw, am eu 
bod yn dal y cyfan oddiwrtho a thano ef.. 1 ddeall 
pethau yn 1awn, rhaid i ni gymmeryd golwg go helaeth 
ar faterion perthynol i'r pen yma, Gwrandewch mor 
ddiduedd, a manol a chraffus ag y galloch ; a barawch 
yn ddifrifol droſoch eich hunain. 

- Gwnaethpwyd dyn ar y cyntaf ychydig is na'r angyl- 


ion; goſodwyd ef mewn ſefyllfa anrhydeddus ; coronwyd 


ef 4 gogoniant ac à harddwch. Ond dyn nid arhoſodd 
yn yr anrhydedd yma. Syrthiodd y goron o ddiniweid- 
rwydd oddiar ei ben. Daeth pechod, tad cywilydd a go- 


fid, melldith a marwolaeth, i'n byd ni. Fel yr amlhaodd 
dynion, pechod a'i ffrwythau a amlhaodd.ac a deyFnaſodd 


yn helaeth ac yn dra llwyddiannus; canys dynion o'u 
gwirfodd, am ryw fwyniant gwael, a'u gwerthaſant eu 
| hunain i fod yn gaeth-weiſion i'r llywydd creulon. gor- 
meſol yma, gan ymwrthod 4 .llywodraeth. ddaionus eu 
gwir Frenin, ac ochri gyd à'i elynion. Fel hyn y 
| | . | _ gwnaeth 


1 44 } £ 
gwnaeth y rhywogaeth ddynol yn ei gwraidd a'i bSnau 


eyntaf. Am hyn, ac er dwyn ymlaen ryw-amcanion 


pwysfawr, cafodd y natur ddynol yn dra chyfiawn ei di- 
raddoli, ei difreintio, ei thynnu i lawr o'r ſefyllfa uchel 
anrhydeddus yr oedd ynthi ar y cyntaf, a'i daroſtwng i 
gyfliwr gwael a gwaradwyddus, a'i gwneuthur yn debyg 
i'r anifeiliaid a ddifethir ; yn ddaroſtyngedig, fel hwynt, 1 
farwolaeth; gan ba un y cawſai pawb o ddynol-ryw eu 
ar: cy hollol a thros fyth, oni buaſai ras Duw yng 
Nghriſt. | © EY 
Ond yr oedd yn y Duw daionus chwennychiad cryf 
at waith ei ddwylaw ; ei greaduriaid rheſymmol, a garaſai 
mor fawr, a wnaethai ar ei ddelw fendigedig ei hun, ac i 
ba rat y rhoddes efe'r holl ddaear yn etifeddiaeth. I ddy- 
wedyd mewn modd dynol, yr oedd arno megis hiraeth 


am ddychweliad ei hiliogaeth, a'i ddeiliaid moeſol, i deim- 


lad o'u dyledſwydd, a mwynhad o'u dechreuol freintiau, 
dan ei dirion lywodraeth ef. | | 
O'ddyfnderoedd y toſturi a'r cariad yma, y tarddodd yr 
oruchwiliaeth fawr o ras, ſydd o'r dechreuad yn ymeſtyn, 
mewn rhyw raddau cyfaddas, at bawb o ddynol-ryw, tra 
paro'r bywyd hwn, Mor belled ag yr oedd yn cyttuno 
a'i briodoliaethau, à dull a dibenion ei_lywodraeth ef, ac 


_ 'r rhydd- did ſy'n perthyn i'r natur ddynol; darfu i Dduw, 


yn ffyrdd ei ras, arferyd, bob amſer, y moddion mwyaf 


_eymmwys a chyfattebol i ddwyn dynion gwrthgiliedig yn 


ol atto ei hun, i ymoſtwng rw awdurdod, ac i fwynhau 
breintiau ei deyrnas. Ni adawodd efe mo'r cenhedloeddy 
eilun-addolgar yn ddidyſt ei gariad a'i ewyllys da: Ac i 
ddwyn ymlaen amcanion ei ddoethineb a'i drugaredd, tu 


ag attynt hwy mewn rhan; goſododd i fynu'r oruchwil- 


iaeth juddewig: ac yng nghyflawnder yr amſer, danfon- 
odd ei Fab i'r byd, i ddwyn i mewn yr oruchwiliaeth 
egluraf achyfoethoccaf o ras; tan ba un y mae efe, yn y 
modd mwyaf awdurdodol, deffrous, ac annogaethol, yn 
gorchymyn i bob dyn ym mhob man edifarhau; yn galw 
ar bawb, ar holl gyrrau'r ddaear, i droi eu hwynebau atto 
ef fel yr achuber hwynt, Act. xvii. 30, 31. Eſay xlv. 22. 
Y rhai ſydd yn atteb y galwad yma, ac yn eu goſod eu 
hunain dan nodded ac aden yr efengyl, trwy ffydd yn yr unig 
wir Dduw, ac yn leſu Griſt yr hwn a ddanfonodd 
Y rhai hynny a ſefydlir drachefn yn yr hen freintiau 
| 5 gwreiddiol; 
$ AF. xiv. 16, 17. 


- { 15 ] 
gwreiddiol; ic, ac mewn breintiau gwell nag a roddwyd 
i ddynol-ryw ar y cyntaf, neu i'r genedl iuddewig yn 
neillduol wedi hynny. 8 by 
Dirgelwch oedd dros lawer o oeſoedd, y byddai i'r cen- 
hedloedd, ar eu ffydd yn unig, heb orfod dyfod dan drymi 
faich cyfraith Moſes, gael eu ſefydlu gan Grift yn y cyf- 
lawn feddiant o freintiau teyrnas Dduw yn oes yr efengyl. 
Dyma'r dirgelwch mae'r Apoſtol yn ſon am dano o flaen 
ein teſtun; adn. 5, 6. Yr hwn yn oeſoedd eraill nid 
„ eglurwyd i feibion dynion, fel y mae'r awr hon wedi 
<< et ddatguddio i'w ſanctaidd apoſtolion 'a'i brophwydi 
ce trwy'r Yſpryd; y byddai'r cenhedloedd yn gyd-etifedd- 
ion, ac yn gyd-gorph, ac yn gyd-gyfrannogion o'i add- 
_<«ewid ef yng Nghrift, trwy'r efengyl.” Deliwch ſulw, 
nid trwy'r gyfraith yr oeddent yn cael felly eu gwneuthur 
yn gyd-etifeddion à'r ffyddloniaid iuddewig, ond trwy'r 
efengylz yr un peth yw hynny a thrwy ffydd, gwrth- 
ddrych pa un yw'r efengyl. i 
A thyma 'r peth oedd Paul yn ei olygu, pan oedd yn 
haeru mor daer, ac yn profi mor ddeheu, mai trwy ffydd, 
neu trwyras Duw yn yr efengyl, y cyfiawnheir dyn; neu 
y caiff ei wheuthur yn gyfrannog © freintiau teyrnas a 
phobl Dduw yn y byd hwn. Vr oedd un math bwysfawr o 
gyhawnhad, yn gynhwyſedig yn y derbyniad o ddynioh. 
ar eu ffydd, o'u hen gyflwr o euogrwydd a dianrhydedd, 
i'r meddiant o'r cyfryw freintiau ; o ba rai y darfu i ang- 
hrediniaeth ddihatru 'r rhan fwyaf o'r Iuddewon, ac i ba 
rai yr oedd ffydd, pa le bynnag y byddai, yn rhoddi haw!l. 
Fr oedd math bwysfawr o gyfiawnhad yn gynhwyſedig yn 
y cyfryw dderbyniad o ddynion ar eu ffydd, i fwynhau 
breintiau teyrnas a deiliaid Criſt. Yr oedd y cyfiawnhad 
yma trwy ffydd yn unig. Nid gwobr rhyw ddaioni blaen- 
orol ydoedd: nid oedd fatter beth a fuaſai eu hymddyg- 
iad hwynt o'r blaen, pa un ai drwg neu dda. Cynted ag 
yr oeddent yn credu yng Neghriſt, yr oeddit yn eu derbyn 
ac yn eu trin fe] rhai cyfiawn ; fel pe buaſent heb bechu 
erioed, fel pe buaſent wedi rhoi perffaith ufudd-dod i gyf- 
raith Dduw. Yr oedd y cyhawnhad yma trwy ffydd yn 
y fath fodd, fel nad oedd ddim trwy weithredoedd cyfiawn- 
der mewn un yſtyr oll. | 
Ond, adolwyn, deliwch ſulw ymhellach; wedi i ddyn- 
ion gael eu derbyn 'r mwynhad o freintiau teyrnas Criſt, 


yr oeddit ya gofyn iddynt ymddwyn yn addas i 2 


Cri 


'{ 16 + 
| Criſt; yr oeddit yn gofyn hyn fel peth heb ba un ni cheir 


iechydwriaeth ; ; neu fel ammod anhepgorol o fywyd tra- 


 gywyddol, Er cymmaint a ddywedodd Paul yng nghylch 
y cyhawnder ſydd trwy ffydd ac nid trwy weithredoedd ; 

etto yr oedd efe cymmaint a neb erioed yn haeru'r angen- 
rheidrwydd o ufudd-dod efangylaidd, fel ammod lIwyr 
anhepgorol o gyfiawnhad ar ddydd y farn: a iaith waſ- 
tadol yr yſgrythur (cymmoder hi fel y galler à rhai tybiau; 
nid yw hynny ddim i mi nad wyf yn dal y cyfryw dybiauz) 


zaith St. Paul cyſtal a neb yw, y caiff dynion dderbyn ar 


ddydd y farn, nid yn ol eu ffydd (nid felly y llefara'r yſ- 
grythur,) ond yn ol cu gweithredoedd. “ Duw, medd 
«© St. Paul, a dal i bob un yn ol ei weithredoedd,—i'r 
* lIuddew yn gyntaf ac i'r Groegwr hefyd.“ ] Ac, medd 
efe, wrth griſt'nogion, e O's byw yr ydych yn ol y cnawd, 
% meirw fyddwch.”+ Heb ſancteiddrwydd ni chaiff neb 
«© weled yr Arglwydd.”S$ “ Na thwyller chwi, ni wat- 
„ worir oy canys pa beth bynnag a hauo dyn, hynny 
<< hefyd a fed efe.”f Ac heb grybwyll am leoedd eraill, 
ni all dim fod yn fwy amlwg a phenderfynol na'r geiriau 
W@ hn; Rhaid i ni ol! ymddangos ger bron brawdle Criſt, 
<< fel y derbynio pob un y pethau a wnaethpwyd yn y 
<< .corph, yn ol yr hyn a wnaeth, pa un bynnag ai da ai 


e drwg.”* Diammeu gan hynny yw, fod yr Apoſtol - 


Paul, cymmaint a neb erioed, yn haeru'r angenrheid- 
rwydd o ufudd-dod efangylaidd, fel peth heb ba un ni 
cheir cyfiawnhad, neu fel ammod anhepgorol o gyfiawn- 
had, yn y diweddglo mawr ar ddydd y farn. Ac etto 
| diddadl nes mai trwy ras yn hollol y bydd cyhawnhad 
bryd hynn 
el = "rb yw bywyd tragywyddol ; ac nid yw'r dawn 
yma ddim yn lai o ras, ni bydd ein rhwymau ni i ras am 
dano ddim yn llai, am na's ceir mo hono heb wir ſanct- 
eiddtwydd. Yn hytrach bydd ein rhwymau am dano yn 


llawer mwy, o blegyd foch cyfryw ddawn i' w gyfrannu fel 
canlyniad a gwobr daioni; gan mai dyma 'r ffordd oreu 


i'w gyfrannu er ein lles ni, a Hes cyffredinol y byd moeſol. 
Ni” 'r unrhyw ddibenion, ac am hynny nid ar yr un 
ammod, y derbynir dynion i deyrnas gras a theyrnas go- 
goniant. Mae Duw yn cyfrannu yma yn nheyrnas gras 
freintiau tra gwerthfawr 1 i ddynion, ar eu — yn unig, 


4 


= Rbuf. i ii. 6, 11. + Pen. viii. 13 F Heb. xii. 14. vi.7, 8. 


2 Cor. v. 10. 


fyd; canys dawn Duw, na's gall dynion 


5 ES be 
cyn iddynt wneuthur daioni, ac i'r diben fel y byddai 
iddynt ei wneuthur} rhagllaw, a chynnyddu yntho, a 
hynny oddiar yr egwyddorion goreu; ond derbyniad dyn- 
ion (o ſynwyr ac vedran) i'r mwynhad o fywyd tragy- 
wyddol, a breintiau teyrnas gogoniant yn y byd a ddaw, 

a fydd yn ganlyniad ac yn wobr haelionus o'u daioni a'u 
ffyddlondeb hwynt,. dan oruchwiliaethau gras yn y byd 
preſennol. Fel hyn y mae doethineb Duw wedi trefnu 
i bethau fod. EY. BE F213 
Ac yn gyfattebol i hyn, y mae Crift fe] “ dymuniant 
«© yr holl genhedloedd,” ag yr oedd gan bawb ryw obaith 
neu achos mawr ya ymddibynnu arno ; mae efe fel Iach- 
awdwr y byd a Thywyſog tangnefedd, yn dwyn ewyllys 
da i bawb o ddynol-ryw : ac fel goleu arwyddion o'i 
gariad at holl gorph y rhywogaeth ddynol, y mae pawb 
i gael ATGYFODIAD & (rhan hanfodol o brynedigaeth) 
trwyddo ef; mae pyrth ei eglwys ef ſydd fel dinas noddfa, 
yn agored i bawb yn waſtad ; mae en rhoi gwahoddia 
taer a difrifol i bawb, ac wedi darpar groeſaw calonnog i 
bawb i ddyfod 1'w deyrnas ef i fwynhau eu breintiau : mae 
efe yn cyfrannu breintiau rhagorol i bawb ſydd yn dyfod, 
trwy wneuthur proffes o ffydd yatho ac 2 
iddo; ie ac i eraill ſydd yn byw ya eu plith. Mae man- q 
teiſion gwerthfawr nid yn unig o fewn tetfynau, ond | 
hefyd yng nghymmydogaethau ei deyrnas ef, i'r rhai ſy'n 
agos atti er nad ydynt ynthi. RE oO 
O fewn i'w deyrnas ef, yn awr, y mae pawb o'r rhai 
hynny ſydd yn gwneuthur proffes o fod yn — 4 nm | 
neu yn ddeiliaid iddo. Efe a wyr pwy o honynt ſyddyn | 


anghywir a phwy ſydd yn gywir; ac fe ddaw dydd o 
brawf a dangoſiad cyhoeddus o hyn. Y thai anghywir, 
er eu holl freintiau gwych a'u proffes deg breſennol, 
er eu bod yn blant y deyrnas, a gant yn y diwedd eu 
gwrthod gantho ef, a'u danfon ymaith oddiwrtho, am eu 
bod yn weithredwyr anwiredd, yn ragrithwyr anheilwng, 
allwyr anghymmwys i gael lle yn y nefoedd. Ond y rhai 
cywir a ffyddlon, o bob oes a gwlad a chenedl, a der- 
bynir gantho. Mae efe yn eu caru hwynt, fel yr oedd 
yn caru Nathanael, à chariad o hoffder, am eu bod yn 

. 5 Iſrael- 
8 Yr atgyfodiad, yntho ei hun, ſydd yn rodd ddaionus, fel y 
bites hes. A efengyl; "= 838 rſonol 5 
a ddichon droi'r cyfryw roddion rhagorol yn felldithion iddynt; 


4 bai hwynt yn gyfan-gwbl a fydd hyn. 


1 

Iſraeliaid yn wir, heb dwyll ynthynt; am eu bod yn oneſt, 
yn ufudd ac yn ſanctaidd, ac felly yn dwyn ei ddelw ef 
a delw ei dad arnynt. Ac fel arwydd gyhoeddus o'i 
hoffder ynthynt, efe a roeſawa ac a genmyl bawb o'r 
cyfryw yn. y diwedd ; ni bydd arno gywilydd i'w harddel 

ng ngwydd angylion; ie, yn ol ei eiriau graſol ei hun, 
efe a'u cyfrif hwynt yn deilwng|| i gael atgyfodiad i fywyd 
tragywyddol, ac i gael rhodio gyd ag ef mewn dillad 

wynion, Fel hyn y gwneir i bawb o'r cyfryw ag y mae'r 
Den Ieſu yn eu hoffi, ac yn ewyllyſio eu hanrhydeddu 
yng ngwydd y-byd. Wrth bob un o honynt y dywed 
efe, Da, was da a ffyddlon, buoſt ffyddlon ar ychydig 
% mia'th ofodaf ar lawer; dos i mewn i lawenydd dy 
«© Arglwydd.”S „„ | | 

T'w fyddlon ddeiliaid, pwy bynnag ydynt yn waſgaredig 
ar hyd y byd, y mae efe yn cyfrannu'r breintiau mwyaf 


dewiſol; y pethau gwell hynny ſydd ynglyn wrth iechyd- 


wriaeth. Iddynt hwy y rhoddes efe allu i fod yn feibion 
i Dduw, mewn yſtyr ſydd yn cynnwys hawl i etifeddiaeth 
gyfattebol. Mae gwir griſt'nogion yn blant i Dduw; ac 
o's plant, medd yr Apoſtol, etifeddion hefyd, ſef etifedd- 
ion i Dduw, a chyd-etifeddion a Chriſt: I Fel y cyfryw 
etifeddion, mae ganthynt hawl i well lle na gardd Eden, 
i well gwlad na gwlad Canaan, i well anfarwoldeb nag 
a gollodd Adda: Y fath hawl a dardd oddiwrth eu cyſ- 
ſylltiad hwynt a Chriſt; maent yn ei dal dano ef, Mab 
 Duw yn yr yſtyr uchaf ag a ddichon fod ; rhy uchel o 
lawer i mi gymmeryd arnaf ei goſod allan. 8 

Ni all neb amgyffred pa ragorfreintiau gogoneddus 

thragywyddol, i'r holl rai cywir a daionus ymhlith dynol- 
ryw, a gynhwylir yn y berthynas a'r eyſylltiad ſydd 
rhyngddynt hwy a Chriſt, Rhowch gennad i mi arferyd 


hyfder ymadrodd ar y pwnge yma. Tebygol yw fod 
rhyw greaduriaid rheſymmol o'n gradd ni, ſef rhwng ani- 
feiliaid ac angylion, yn preſwylio yn yr aneirif blanedau 


ſy'n waſgaredig trwy'r greadigacth. Fe allai eu bod 
hwynt yn rhagori ymhell arnom ni mewn nerth, doeth- 


ineb, daioni a dedwyddwch. Gobeithio na wnaeth dim 


© bechod y fath lanaſtra a difrodedd yn eu plith hwynt, 
ag a wnaeth yn ein myſg ni. Ond pa fodd bynnag, mi a 
_ dybiwn fod un peth ag a fydd yn orfoledd ac yn ymffroſt 

tragywyddol i blant dynion, preſwylwyr y blaned ddaearol 
| | . | „ hon, 
I Zac xx. 35. Dat. iii. 4. J Mat. xxv. 21,23. 1 Rhaf. viii. 16, 17. 


LEES. 
hon, er gwaeled-ydynt yn eu cyflwr preſennol. Un an- 
rhydedd a ofodwyd arnom ni, ag y gall trigolion byd- 
oedd eraill ymron ein cynfigennu, ac angylion ryfeddu o'i 
| blegyd. Unig-anedig Fab Duw a gymmerodd ein natur 
NI arno. Efe a ymoſtyngodd i ddyfod i'n plith, i fod 
megis yn un o honom ; i fod yn Gyfaill, yn Frawd, yn 
Fugail, yn Archoffeiriad, yn Frenin i ni, ac yn Eiriolwr 
droſom. Cymmerodd ein hachos a'n gofal ni arno. Pro- 
fodd anfanteifion a gwaſgfeydd a themtaſiy nau ein cyflwr 
ni; ac y mae yn y modd mwyaf caruaidd yn cyd-ym- 
deimlo à ni, yn barod bob amſer i'n cynnorthwyo; ac 
efe a'n barna ni yn y diwedd gyda phob tynerwch addas, 
gan bwyſo at yr ochr o drugaredd a chariad, mor belled 
ag y b'o llywodraeth foeſol Duw, a daioni cyffredinol y 
byd, yn rhoddi lle. Tan ei driniaeth ef ni a gawn ein 
Jyrchafu, ymhell iawn uwchlaw ein gradd ddechreuol yn 
v greadigaeth, ac yn uwch nag y gallaſai neb o ddynol- 
ryw eſgyn oni buaſai efe. Nid oes gan neb trwy'r byd 
well Athro ac Arglwydd, nid oes gan neb Ymgeleddwr a 
Barnwr mwy dewiſol,' nag ſydd gennym ni. O's cafodd 
eraill Iachawdwr mewn cyflwr o bechod, ni cha'dd neb 
erioed well Iachawdwr na nyni: un ſy'n ddwyfol alluog, 
a doeth ac ewyllyſgar 1'n hachub, a'n dyrchafu ni, hyd yr 
eithaf. 8 | N 
O blegyd ein cyſylltiad ag un o'r fath anrhaethol odi- 
dawgrwydd, a phan gaffom ein gwneuthur yn un ffurf 
ai ddelw ogoneddus ef yn y byd a ddaw; oni fydd y cre- 
aduriaid goreu ac uwchaf yn y byd moeſol yn barod i'n 
parchu, i honni cyfathrach A ni, ac i orfoleddu gyda ni 
yn yr anrhydedd a'r cariad a oſododd y Tad arnom ? 
Gwelwch, griſt'nogion, gwelwch gyd 4 duwiol ſyndod, 
pa fath gariad, pa faint o anrhydedd ydyw! Anwylyd, 
“ yr awr hon meibion i Dduw ydym, o's y'm yn ddeiliaid 
<«« ffyddlon tan Griſt, ac nid amlygwyd etto beth a fydd- 
„% wn: eithr ni a wyddom pan ymddangoſo efe, à'r hwn 
ec yr ydym, fel ffyddloniaid, mewn cyſylltiad, y bydd yon 
<«« yn gyffelyb iddo, oblegyd ni a gawn ei weled ef megis 
«© ag y mae. Ond cofiwn, y mae pob un ſydd gantho | 
y gobaith hyn yntho ef, yn ei buro ei hun megis y mae 
c yntef yn bur,” 1 Ioan iii. 1, 2, % 

F el hyn y mae'r grefydd griſt'nogol yn tueddu i gy- 
foethogi cyflyrau dynion à'r breintiau mwyaf ardderchog, 
gan eu dwyn 1 —— a chyſylltiadau newyddion, 

"Wa vm 


. 120 
ym mha rai y mae'r anrhydedd gwerthfawroccaf yn gyn- 
hwyſedig. — 
obeithio i chwi ddeall yn weddol, ac y bydd i chwi 
yſtyried yr hyng a ddywedpwyd ar y pen yma. 


IV. I goroni'r cyfan, mae Criſt yn cynnyg i'r byd 
olud o'r cyſſuron goreu ar y ddaear tra parhao'r bywyd 
hwn, ac o ddedwyddwch cyflawn a thragywyddol yn y 
nefoedd mewn bywyd gwell i ddyfod. 
Dedwyddweh yw'r peth ag y mae'r natur ddynol yn 
hiraethu ac yn ymorcheſtu am dano. Ofer yw ei geifio 
yn y mwynhad o bleſerau ac anrhydedd a golud daearol, 
fel y mae profiad dynol-ryw, dros ymron chwe' mil o 
flynyddoedd, yn tyſtiolaethu: ond yn y mwynhad o an- 
chwiliadwy olud Criſt, y mae digonolrwydd o ddedwydd- 
wch i'n heneidiau i wledda arno dros fyth. Rhyw ychy- 
digyn o'r wledd ſydd i'w gael yn y bywyd hwn; ac y 
mae 'r .ychydigyn hynny'n fwy gwerthfawr na holl dry- 


ſorau a mwyniant y byd hebddo. Mae'n gyſſur, onid 


yw ? i ddyn feddiannu meſur cymhedrol o wybodaeth a 
doethineb ym mhethau crefydd ; cael boddlonrwydd yng 
nghylch y ffordd i ryngu bodd Duw; a gweled bod ei 
enaid a'i achoſion yn y dwylaw goreu, dan ofal un ſy'n 
anfeidrol mewn gallu, doethineb a daioni, Mae rhyw - 
ddiddanwch gwych a ſylweddol, 2 yn cyd-gerdded 
A'r ymarfer o bob gras, egwyddor a rhinwedd efangylaidd, 
ac à'r cyflawniad cydwybodol o bob dyledſwydd. Mae 
rhyw effaith a grym rhyfedd yn nhyſtiolaeth cydwybod 
dda, i beri 1 galon dyn chwareu o'i fewn, i'w wneuthur 
yn hyfrydwch iddo ei hun, ac yn gymmwys i 1 
ym mhob rhyw fwyniant dibechod yn y byd o'i amgylch. 
M.-jc'n galondid neillduol i yſtyried ein bod mewn ſefyllfa 
mor anrhydeddus, mewn cyſylltiad à'r fath Arglwydd a 
Bugail ac Eſgob eneidiau ag yw Ieſu Griſt. Ac mae'n 
berh hyfryd iawn i ddyn <3 fle i obeithio'n oſtyngedig, 
y bydd iddo ryw bryd ymddangos gyda Chriſt mewn go- 
goniant. Ha wyr, frodyr a thadau ! beth a gymmerai 
dyn call difrifol yn gyfnewid am y fath gyſſuron criſt'no- 
gol a hyn, ac am yr holl lawenydd dwfn ya yr Yſpryd 
Glan, ſy'n cyd-gerdded a hwynt mewn calon bur a ſanct- 
aidd? Ie gadewch i'r dyn drwg farnu ; beth a gymmerai 
efe am danynt, pe gallai eu cael, ar wely angeu. Nid 
miloedd o aur ac arian. Nid holl dryſorau a holl fwyn- 
| | iant 


6 rhai a hunaſant. 


(271 
iant gwageddol y byd hwn, pe baent y can cymmaint ag 
y'nt; mor wired yw geiriau hynod ein Iachawdwr, © Yn 
„wir, meddaf i chwi, nid oes neb a'r a adawodd dy, neu 


„ frodyr, neu chwiorydd, neu dad, neu fam, neu wraig, 


© neu blant, neu diroedd, o'm hachos i a'refengyl; a'r ni 
„ dderbyn y.can cymmaint yr awr hon y pryd hyn:“ & Y 
fath feluſder yn awr ſydd mewn ymlyniad calonnog wrth 


Griſt ai efengyl; ie hyd yn od pan f'o hynny yn da- 


roſtwng dyn i erlidiau. | | 

Ond er cyſtal yw'r diddanwch ſydd i'w gael yma yn 
ffyrdd crefydd, nid yw ddim mewn cymhariaeth a'r 
mwynhad o fywyd tragywyddol yn y nef. Clywch, 


griſt'nogion, a chredwch o bryſur; „ Criſt a gyfodwyd 


„ oddiwrth y meirw, aca wnaed yn flaen-ffrwyth y 
Megis yn Adda y mae pawb yn 
„ meirw, felly hefyd yng Nghriſt y bywheir pawb:“ * 
gwir ydyw ; daw'r fath dro mor ficr a'n bod ni yn. awr 
yn fyw. Bryd hyany, daw cyflawn ollyngdod ſeintiau o 
bob caethiwed a phob gofid. Bryd hynny dechreu'r Ju- 
bili fawr dragywyddol, pan f'o iddynt hwy oll ddych- 
welyd, + allan o'r hir orthrymderau, i deulu eu tad nefol; 


i weled dyddiau auraidd ; i gymmeryd goreſgyn o' u pri- 


odol etifeddiaeth, a barotowyd iddynt er ſeiliad y byd. 
Yno y 2 gyflawn ſwynhad y golud o ddoethineb, a 
daioni, ac anrhydedd, a Jede pddech a ddarparodd Criſt 


iddynt. Golud anchwiliadwy ! hyd a lled, uwchder a 
dyfnder pa un ni allant hwy byth ei chwilio allan. Bydd 
ei effeithiau yn fwy helaeth a llioſog, ac amrywiol a phar- 
haus, nag y gallant hwy, mewn cyflwr o berffeithrwydd, 
eu llwyr amgyffred. I Dduw y byddo'r diolch am ei 


ddawn anrhaethol ; am iddo drefnu i anchwiliadwy olud 
Criſt gael ei efangylu a'i dannu ymyſg y cenhedloedd 
tlodion, truenus ; pan nad oeddent f yn ymwrol, yn diſ- 
gwyl nac yn meddwl am y fath beth. Heb ein Tm 
heb ein cais ni, pan oeddem ym monau'r hen genhedloedd 


gynt, gwnaethpwyd Criſt i ni gan Dduw yn brynedig- 


aeth, o doſt a gwaradwyddus gaethiwed i ogoneddus. 
rydd-did, o farwolaeth i fywyd trag*wyddol. Ong rhaid 
i mi adael i chwi, yn eich myfyrdodau, ymhelaethu ar 

„„ vy pethau 


Mare x. 29, 20. 1 Cor. xv. 20, 22. Þ Lef. xxv. 10, c. 


r . 
— EI 
Arey "OE: : F RE N — 


i 


[ 

| 
$a 
£1 
: 
4 
* * 
4 
© 
1 
i 
5 
7 
" 


— — 


„ 


vy pethau hyfryd hyn, i ennyn eich cariad a' ch diolch- 


garwch. | 
Amcan yr hyn a ddywedpwyd, yw cyffroi pawb o ho- 

nom i garu Criſt a'i Efengyl yn fwy calonnog ; ac 1 

ymdrechu yn bennaf dim i fod yn ddiſgyblion cywir 


iddo, fel y caffom ein cyfoethogi ganddo. Y ffordd 


oreu i gadw pobl rhag gau grefydd, yw goſod gwir gre- 
fydd Ieſu Griſt o'u blaen, yn ei goleuni a'i phurdeb ei 


hun; fel y b'o iddynt, o's edrychant yn graffus, weled 


ei rhagoriaeth a'u llygaid eu hunain, a'i dewis a'i charu 
o'u * N Garedigion, nid mewn rhyw ddadleuon 


- gwrachaidd ſydd yn dyryſu, yn chwerwi ac yn terfyſgu 
criſt'nògion; nid mewn rhyw arferion fffomitol a difudd, 


neu goelgarwch plentynaidd, neu frydaniaeth y ffanſi, yr 
yſprydoedd a'r anwydau anianol, y mae'r wir grefydd e- 
fangylaidd yn ſefyll ; nage, ond yn y meddiant ficr tawel, 
ac yn y mwynhad ſylweddol trefnus, a'r defnyddiad addas, 
o anchwiliadwy olud Criit, trwy fod yn griſt'nogion 


mewn gweithred a gwirionedd, Nid rhy anhawdd yw i 


neb o honom ni fod felly, o's ymaſodwn yn wrol ynghylch 
y fath waith. I'r diogy, anewyllyſgar yn unig,y mae hyn 
yn rhy anhawdd, Ni all dynion fod yn wir grefyddol, 
heb ewyllyſio ac ymdrechu bod felly. Vn ol trefniad 
ddoeth rhagluniaeth, nid oes cyrraedd pethauimawrion, 
rhagorol, heb ymdrech wrol a pharhaus. Rhoddwyd 1 


ni ſwydd gynheddfau gweithgar, fel y byddai i ni eu goſod 


ar waith, er rhyw ddibenion teilwng ; ac nid eu gadael 


i rydu mewn diogi a diofalwch. Mae dynion yn mawr 
chwennychu cael golud bydol; mae llawer o ymdrech 
caled am dano, er na wna nemawr o les ac na phar ddim 


yn hir. Oni lafuriwn ni am olud anfeidrol gwell? Chwy- 


chwi gyd-bererinion, ſy'n myned ar frys tu a byd tragy- 


wyddol, a oes arnoch chwant cael rhan o olud Criſt, a wna 
volles mwyaf yma, ac a bery dros fyth wedi hyn o fywyd? 
Chwi Gymry mwynion, fy nghyd-wladwyr,a oes arnoch, 
o bryſur, chwant cael eich gwneuthur gantho ef yn ddoeth, 
yn ſanctaidd, yn anrhydeddus ac yn ddedwydd ? Fe dal 
y petheu yma i chwi eu dymuno a'u holrhain. Deuwch 
ynteu, greaduriaid rheſymmol, gwnewch gyfiawnder i 
chwi eich hunain. Peidiwch a dibriſio eich natur; di- 
briſich eich teilyngdod faint a fynoch, ond parchwch y 
natu a roddes Duw i chwi. Mae gennych eneidiau o 
nefol ſylwedd; meini bywiol ydynt, a naddwyd allan o 

: greigydd 


123 ]: 


7 


greigydd anfarwoldeb ; ac a ffurfiwyd ar ddelw Duw ei 
nun. Oh! na wnewch 3 echryſlon à'r fath greadur- 


iaid rhagorol. Na anffurfiwch *mo honynt trwy gyndyn- 
rwydd mewn pechod. Na throwch hwynt oddiar ddelw 
Duw i erchyll lun diafol. Maent wedi cael eu hamcanu, 
ac, o ran galluoedd naturiol, eu cyfaddaſu gan Dduw, i 
fwynhau tryſorau diderfyn o olud cyfattebol iddynt. Na 
adewch hwynt i fod yn reſynol dlodion yng nghanol y 


fath gyfoeth ; cyfoeth ſy'n cael ei gynnyg i chwi, ac yr 
ydys yn ymbil mor daer arnoch i'w dderbyn, ac y mae 1i 
' chwi y groeſaw mwyaf i'w fwynhau dros amſer a thragy- 


wyddoldeb. Deuwch gan hynny, deuwch bawb yn 
awyddus ac yn unfryd i gael gwir gyfoeth ; i feddiannu 
anchwiliadwy olud Criſt. T'r diben hyn nid oes dim yn 
angenrheidiol ond i chwi fod yn ddiſgyblion cywir, yn 
ddeiliaid ffyddlon iddo. Mae efe wedi ymrwymo i gy- 
foethogi pawb o'r cyfryw. Chwi ellwch bwyſo'n ddiogel 


ar ei air; ei addewid ef ſy'n fwy diyſgog na cholofnau 'r 


_ nefoedd, 


Mae'r rhan fwyaf, neu bawb yn gyffredinol, o honoch, 


ryw ffordd neu gilydd, yn proffeſu crefydd ond odid ; etto 
fe ddichon fod rhai o honoch nad ydynt yn iawn o'r galon 
yn credu egwyddorion arweiniol crefydd ? Fe allai fod 
yr egwyddorion hyn yn cael eu hanghoho vn rhy fynych 
yn ein plith ; yn cael eu claddu allan o'n golwg dan ryw 


| grug o ddadlèuon pleidiog. Nid dal llawer o byngciau 


dadleugar yn dynn, dan yr enw o 1awn grediniaeth a waſ- 
anaetha; ond yn hytrach credu ychyd;g bethau pwyſig, 
cynhwysfawr, arweiniol, yn iawn ac o'r galon. A ydych 
chwi felly yn credu yng Nghriſt fel un a ddaeth oddi- 
wrth Dduw, fel tyſt fyddlon a geirwir? Ac yn ganlynol, 
a ydych yn credu mai gwirionedd diffuant, ac nid rhyw 


gyfrwys-chwedl, yw ei efengyl ef; a bod byd arall o'ch 


blaen fel y mae'r efengyl yn tyſtiolaethu? O's ydych 


yn iawn'yn credu yr ychydig bethau blaenorol hyn, ni 


 allwch lai na gweled eich bod dan y rhwymau cryfaf, ac 
vm cael yr annogaethau mwyaf, i lynu wrth Griſt fel eich 
Arglwydd, ac i roddi ufudd-dod cywir iddo ef, a chym- 
meryd eich dyſgu ymhellach gantho ef, gan yr hwn y mae 
geiriau'r bywyd tragywyddol. Heb gellwair a chwi 
eich hunain ynghylch peth o'r fath bwys, gofynwch i'ch 
cydwybodau beth ſydd i'ch nadael chwi i fod yn galonnog 
mewn crefydd, cyſtal ag mewn pethau cyffredin ? Beth, 


yn 


| 
| 
| 


Wh ae 


= 


yn eny Duw, ſydd i ch nadael chwi mwy nag eraill i ſod 


qo wir griſt'nogion ? Yr y'ch chwi yn ddynion, nid y'nt 
wytheu ond dynion. O's nad y'ch chwi'n mwynhau 
cymmaint o fanteiſion a rhai, ni ofyn Criſt ddim oddi- 
 wrthych ond yn ol yr hyn a dderbyniaſoch: mae AN 


yn degwch, medd teimlad a chydwybod pob dyn. Criſt 


a gymmeradwya'r ſaw! ſy'n fyddlon yn defnyddio un neu 
__ <ddwy daleat, cyſtal ag eraill nad ydynt yn fwy ffyddlon 
-- yn defnyddio pump neu ddeg o dalentau. Ac oni ellych 


chyi fod yn ffyddlon yn eich ſefyllfa chwi, cyſtal ag eraill 


yn eu ſefyllfaoedd hwynt? Chwi a gewch chwareu teg 


_ a hwytheu. Iachawdwr a Barner diduedd yw Ieſu 
riſt; ac nid oes derbyn wyneb gerbron Duw Yſpryd- 


_ vedd pob cnawd : efe a Wyr fod gennych chwi eneidiau 
gwerthfawr megis eraill, a bod iechydwriaeth mor ddy- 
muno] i chwi ag iddynt hwy. Mae mor barod i'ch cyn- 


northwyo chwi a hwytheu. Ni phall efe byth roddi 
cymmorth addas a digonol i'r rhai a weddiant arno, a + 
wiliant yn erbyn profedigaethau, ac a ymdrechant i ryngu, 

ei fodd. Ni attal efe ddim daioni oddiwrth y cyfryw. 
Beth, gan hynny, ſydd i rwyſtro neb o honoch chwi _ 


mwy nag eraill, i dderbyn a defnyddio golud Criſt ? 
Y maith à phob eſguſodion na thalant ddim ar wely ang- 


eu, nac yn nydd y farn. Ymoſodwch, heb oedi'n hwy, 
ymrowch, trwy gymmorth Duw, i fod yn griſt'nogion 


cywir, ſyml, mewn egwyddor, tymmer ac ymddygiad. 
Dyna'r ffordd, rhodiwch ynthi. | Io, | 


* 


ddiant i chwi; ewch ymlaen Q nerth i nerth; cynhydd- 
weh yn y meddiant o olud Criſt. Ymdrechwch i gyn- 
hyddu beunydd mewn gwybodaeth griſt'nogol. Gwir- 


ionedd a ſobrwydd yw'r efengyl ; mae mawr eiſiau gwy- 
bodaeth well a helaethach o honi yn ein plith ; tu ag at 


yrraedd hyn mewn graddau dymunol, chwiliwch yr yſ- 


grythurau yn dadyfal, dayfal. Cloddiwch yn y pyllau 


mwyn yma am ddoethineb llawer gwell na holl aur yr 


India. Yn neillduol yſtyriwch bregeth ryfeddol Criſt ar 


y mynydd, a'i ymadroddion ef ar achoſion eraill ; megis 


ym Mat. xxv. ac yn Joan xiv. xy. a'r xyi. Geiriau auraidd 


a lefarodd. Ni lefarodd neb erioed fel eſe. Mae rhyw 


dryſorau newyddion i'w cael yn waſtadol yn ei ymad- _ 


roddion ef, ac yn wir yn yr holl yſgrythurau. Pa oreu 
b | OD y b'o 


Gobeithio fod llawer o honoch wedi dewis a dilyn y 
ffordd hon er ys talm: o's felly, boed llawenydd a llwy- 


y b'o i ni eu deall, mwyaf i gyd y cawn ein cyfoethogi i 
ganthynt. O's na allwch ddeall rhyw fannau dyrys or 
yſgrythur, gadewch hwynt yn llonydd ; na wnewch gam i © 
hwynt trwy-dadogi rhyw ffolineb ac anghyſſondeb arnynt. 


Pethau angenrheidiol i bawb eu gwybod ſydd yn ddigon © © 


hawdd iddynt eu deall. Deonglwch fannau tywyll, mor 
belled ag y galloch, wrth rai eglur.| Na chymmerwch | 


eich caethiwo gan farn anſier dynion, a'ch cylch-arwain _ 
yn anwadal, ac yn bwhwman fel plantos, à phob awel  *_ 


N Barnwch yn eon, etto yn bwyllog ac yn + ; 
ofn 


uw, droſoch eich hunain; a rhowch rydd-did ae 


annogaeth o'ch calonnau i bawb eraill i wneuthur yn yr 


un modd ; gan fod yn rhaid i chwi a hwytheu atteb, bob 
un drofto ei hun. Ymreſymmwch ynghylch pethau cre- 
fydd yn gall yn deg ac yn gariadus, fel dynion o ſynwyr 
dda a chalonnau oneſt. Mewn gair ; byddwch chwi mor 
ddyfal, mor wagelog, mor ddoeth i ddeall yr yſgrythur, 
ag y mae rhai yn edi i ddeall yr yſgrifenadau a'r cyf- 
reithiau, ſy'n diogelu eu breintiau a'u meddiannau bydol 
hwynt. Pa ham y gadewch i blant y en fod yn 
ddoethach yn eu cenhedlaeth ni chwi, plant y goleuni ? 
Neu pa ham y byddwch chwi eich hunain yn ddoethach, 

ynghylch y byd, nag ym mhethau crefydd ? f 
Ond wedi'r cyfan, nac ymorphwyſwch mewn gwybod- 
aeth. Edrychwch fod y gwirioneddau yr ydych yn eu gwy- 
bod yn cael effaith gyfattebol arnoch, neu yn hadau o 
ſanaeiddrwydd ynoch. Edrychwch fod gwir ddaioni yn 
eich calon a'ch ymddygiad yn cyd-gerdded. bob cam à ch 

gwybodaeth. Pwy olwg doſtach yn y byd, na dyn call, 
gwybodus, dyſgedig, ſy etto ar yr un amſer yn ddyn drwg, 
. | di-grefydd? 


Tu ag at iawn ddehongli'r Yſgrythur, dylid cadw mewn. 
golwg Briodoliaethau moeſol Duw, a jaith ac amcan cyfredin ac 
amlwg yr Vſgrythur, gan yſtyried pa beth a olygir mewn rhyw_ 
fannau neillduol, dyrus, ac anhawdd !w deall ; megis ix. x. air 
xi. o'r Epiſtol at y Rhufeiniaid. Pan welom y peth y mae Paul 
yno yn ei olygu, bydd hawdd i ni gael ſynwyr dda, gyſonol, 
berthynaſol yn ei holl eiriau. Dylid hefyd yſtyried tueddiad 
pob athrawiaeth. Mae gwir yſtyr yr Yſgrythur, ym mhob man, 
yn tueddu i wneuthur dynion yn dduwiol a daionus; ac yn cyt- - 
tuno à phob rheolau teg o ddeongliad. V pethau hyn ac eraill a 
oſod wyd allan yn yr ail bregeth, gan y parchedig Mr. David Llyd, 
mewn modd deallus ac adeiladol, fel y mae efe yn arfer pregethu, 

yn ol y doethineb a'r doniau gwerthfawr a roddes Duw iddo. 


or mn —— 


4 — m * 1 _— * — W x tae a * * — — * = = 


nedigaeth ! -——— Ymdrechwehgi 
mewn gras. Na fyddwch na ſe 
ngwybodaeth ein Harglwydd leu & 
a llewyrchu mewn daioni criſt'nogol; ac felly bod mewn 


di-grefydd? Duw an cadwo ni bawb rhag y fath ddam- 


ttolwg, 1 gynhyddu 
ur na diffrwyth yng 
riſt, Ceifiwch ragori 


7 


gwirionedd yn gyffelyb i'ch Tad nefol ac i'ch Prynwr. 
Dyma'r unig ffordd yſgrythurol i chwi wneuthur eich 
galwedigaeth a'ch etholedigaeth yn ficr. Sicrwydd ſy'n 


dyn tlawd, greſynol, allan o'i iawn bwyll, a gredodd yn 


Uwyr ſier mai brenin neu ryw wr mawr oedd; ond nid 
doedd ei gyffwr ronyn gwell oblegyd y cyfryw gred, er 
mor ficr a diſigl oedd.efe ynthi. Ni all cred dyn, bydd- 


ed mor gadarn ag y mynno, ddim beri i bethau fod yr hyn 


nid ydynt. Od oes arnoch chwant cael boddlonrwydd, 


ar fail ddiogel, fod gwir ddaioni 'n rheoli ynoch, ac mai 
gwir griſt'nogion ydych ; ymdrechwch i gynhyddu mewn 
gras, ne's b'o'n hawdd 1 chwi ganfod fod gras ynoch ; 
ne's b'o eich tymherau, a'ch gweithredoedd, a'ch cyd- 
wybod, ac yſpryd Duw trwy 'r pethau hyn, yn cyd- 
dyſtiolaethu, mai dyſgyblion cywir i Griſt ydych. Mae'n 
boſhbl i ddynion eu hadnabod eu hunain, neu weled eu 


bod yr hyn ydynt. Yn y modd diogel yma, nid wyf hk. MW 
ddim yn gwadu nad all fyddloniaid gael {ficrwydd oſtyng- | 


edig o'u bod mewn cyflwr da, ac ar y ffordd i'r nefoedd. 
Gallant a dylent gyrraedd y fath hyder wych ag a gaeo 


allan bob rhyw ofnau gwan-galonnus, ond ar yr un pryd 
2 gadarnhao ynthynt ofnau gwiliadwius; canys mae y 


rhai hyn yn dra angenrheidiol tra b'om yn y fath fyd pe- 
ryglus ag yw hwn. Peidiwch a rhyfygu. Gwiliwch a 
gweddiwch, a dyfal arferwch bob moddion addas i barhau 
a chynhyddu mewn dajoni, i fod yn IIwyr ffyddlon hyd 
angeu. Gwnewch hyn yn amcan ac yn ymdrech pennaf 
i chwi, fel yr ynnilloch Griſt yn ei anchwiliadwy olud. 
Chwi, rieni, cymmerwch ofal i ddwyn eich plant i fynu 
yn y ffordd i gael y cyfryw olud. Cofiwch, dyma'r 
gwaddol goreu ; y dreftadaeth odidoccaf, i'w throſglwyddo 
i wared o do i do mewn teuluoedd a gwledydd,  _ 

Tu ag at gadw daioni efangylaidd yn bur ac yn wreſog 


yn y galon, v mae 'n fuddiol 1awn i griſt'nogion fod yn 


deimladwy o'u breintiau z gwybod ac yſtyried y pethau | 


rhagorol a rad-roddwyd i ni gan Dduw, Teimlad addas 
o'r 


+4 
A % 


tarddu oddiar ryw ffanſi dwym, ni thal ddim yn y byd 
ni wneir dim à hi. Math o amhwyllder ydyw. Llawer 


ALL Sk Ld, Ms OE. de WE. 


Wy 1 MY te ow. PF gg by: We 


— 


. 3 
or cyfryw-bethau a weithia ynom ni foneddigeiddrwydd 
neddwl, neu wir yſpryß anrhydedd teilwng o griſt'nog- 
jon, a chyfattebol if ſefyllfaoedd uchel a'n cyſylltiadau - 
anrhydeddus ni yn y byd moeſol, fel cyd-ddinaſyddion 
i'r ſaint, fel rhai o deulu Duw ; wedi eu goruwch-adeil- 
zdu ar ſail yr apoftolian a'r prophwydi, ac Ieſu Griſt ei 
hun yn Ben Congl-faen; fel rhai a gyd-adeiladwyd i fod 
jn gartref i ddaioni a bendithion, ie yn breſwylfod 1 
Dduw trwy 'r 1 Yſpryd o ras gwirionedd a diddanwch. 
Yn y fath ſefyllfaoedd a chyſylltiadau anrhydeddus, cof- 
mn mai nid gweddaidd yw ei ni ein di- frio a'n bychanu 
en hunain, trwy ymddwyn mewn rhyw fodd gwael ac 
nheilwng, brwnt a dirmygus. Nid gweddus yw hyn i i 
i griſtfnogion. Fel rhai ſy'n deimladwy o'u breintiau, 
e yn meddiannu yſpryd gwir foneddigaidd, a chyfattebol 
dynt 3 ymdrechwch bob amſer i gadw i fynu anrhydedd 
Tr enw criſt'nogol, fel y b'o i bawb ei barchu. Beth a 
il i ddynion ſon am ryw deimladau gwych oddifewn, 
ad yw'r byd yn gweled *mo honynt, nac yn cael dim lles 
ddi wrthynt? Llewyrched felly eich goleuni ger bron 
ynion fel y gwelont eich (zWE1THREDOEDD da chwi, ac 
gogoneddont Dduw o'u plegyd. Gwiſgwch am danoch 
r Arglwydd Ieſu Griſt; bydded y criſtion prydferth, 
neſt, ſerchog, gwiliadwrus, fel gwiſg o'ch amgylch yn 


Waiſtadol, ym mhob lle, ym mhob cyfeillach, ac ym mhob 


vrehwyl a gymmeroch mewn llaw. | 


Yn olaf, Byddwch lawen, byddwch lon, ſiriol a chyſ- 
irus yn ffyrdd crefydd. Gochelwch bob rhyw feddyliau 
wn, gwan-galonnus, nid o Dduw y maent; ni wnant 
5 i chwi, nac anrhydedd i'ch proffes. Cofiwch dri gair, 
Vw CARIAD vw; am hynny goſodwch eich holl hyder 
mo. Mae yntho ddigon o allu, a digon o ddoethineb a 
noni, i ofalu bob amſer am danoch, ac i ddarparu droſ- 
ch. Aed y byd fel y mynno, cymmerwch chwi galon; 
vnewch eich dyledſwydd yn ffyddlon, gyd ag = a 
'irydwch, a llawenhewch yn yr Arglwydd yn waſtadol 
y gweddai i griſt'nogion. — Nac ofnwch farw. 
odyr a chwiorydd o yſprydoedd ofnus ond cywir ar yr 
i pryd, na thralloder eich calon. Credwch yn wrol yn 
Duw byw a'ch dygodd i'r byd hwn, ac a wyr pa fodd 
h dwyn i fyd gwell. Gorphwyſed eich eneidiau ar 
3 | addewid- 


t Epheſ. ii. 1922. 


| „ Rd 
_ addewion Criſt, yr hwn yw yr atgyfodiad r bywyd. 

| Cedwch eich calonnau yn agored i dderbyn i mewn y 
 frydiau gloyw bywiol o ddiddanwch, ſydd yn dylifo yn 
ddidrai o ffynhonau doethineb, daioni, breintiau a dif 
| liadau efangylaidd. Yfwch yn helaeth o'r dwfr « 

— a roddodd Criſt i ni, fel na ſychedoch yn dragy- 
wydd ; ac fel y byddo ynoch y fath ffynnon o lawenydd 
ag a darddo i fywyd tragywyddol. 

Du a fendithio waith yr odfa hon (yr hyn a gyflawn- 
wyd, a'r hyn a gyflewnir etto gan frawd parchedig) yng- 
hyda phob rhyw foddion addas, i'n dwyn ni oll i adnabod 
a meddiannu dros fyth, anchwiliadwy olud Crift. 


l 29 1 


yng- Y rhan fwyaf o'r meddyliau wedi eu cymmer- 
abodl yd o'r SalmLxx11, yn ol cyfanſoddiad Saiſ- 
onaeg Dr. Watts, ar y meſur hir, yr ail 

ran. 8 1 


Mawl 5 Griſt fel Brenin dynol-ryw. 


. 
8 
Eyrna'c Ieſu trwy'r byd maith, | 
Lle rhed yr haul mewn cylchol daith; 
O'r deheu pell i'r gogledd oer, 
Tann ei frenhiniaeth tra f'o'r loer. 


II. 

We drigolion Brydain fwyn, 
A Iluoedd doeth Europa'n dwyn 
Eu teyrnged oreu per ei fron, 
Ac yn ymoſtwng iddo'n lon. 


III. 


Daw Perſia hardd mewn gwiſgoedd gwych, 
India mewn aur yn deg ei drych ; 

Daw Africa a'i heppil ddu, 

Daw o'r 1 gorllewin lawer llu. 


4 el, gwledydd America, 
5 | IV. Daw": 


30 ] 
W 
Daw'r bobloedd oll, cyd-folant ef 
Vm mhob rhyw iaith tan gwmpas nef : 
Efe yw'r hynod Had a bar - 7 


Orfoledd i holl Iwythau'r dda'r. 
Bendithir ef, mewn llawen fryd, 

Am uchel freintiau'r gwyn ail fyd: 
Ei enw a gwyd fel peraidd darth 
Mewn aberth boreu ym mhob parth. 


VI. 


O fewn i'w deyrnas heddwch trig, 


Heb gam na thwyll, heb drais na dig; 
Rhydd felus rydd-did i'r rhai caeth, 
Ac i'r anghenog gyflawn faeth. 


VII. 


Melldith ni bydd lle del ei ras, 
Na gwae, na gloes, nac angeu glas ; 
Er cael trwy Adda golled trift, 

_ Cawn ynnill awer muy yng Nghriſt. 


VIII, 


Am hyn, pob rhyw greadur doed, 

A dwyfol barch i'n Brenin rhoed : 
Moliennwch ef, llu'r nefoedd wen, 
Dadſeinied daear hir Amen. 


HY MN 


[31] 


"HYMN T7 


0 Saiſonaeg Mr. App1soN ar y rhan gyntaf 


o'r Salm x1x. 


| Liferydd y finfafen. 
1. 8 
R holl ffurfafen faith uwch ben, 
A*r brydferth, las, wybrenol len; 
Y nefoedd ſer-Jlawn, mewn modd ffraeth, 
Sy'n tyſtiolaethu pwy a'u gwnaeth. 
Yr haul, heb flino byth fel cawr, 
A ddatgan nerth ei Luniwr mawr ; 


Bob dydd cyhoedda trwy bob gwlad, 
Waith law yr holl-alluog Dad. 


III. 

Pan dde] yr hwyr, mewn wybrol iaith, 
Mae'r loer yn dechreu'r bregeth faith; 
I'r ddae'r wrandawgar edrydd hon, 

Gan bwy ca'dd fod à llewyrch llon. 
EE 
Tra mae'r holl ſer mor ſiriol-wych, _ 
A*r] holl blanedau hardd eu drych, 


Yn cadarnhau'r un gwir o hyd, 
Ac yn ei dannu trwy'r holl fyd. 


We; Seamus fol bland ſacla , 
Mane pob Tae d 
1 Jo 2 [OY 


SRL 


— 


1 
0 

13 
1 


Sh 


— — 


— gs wm. owes + cnc» l 
x 
8 F 


l - 
mm cad 
CE ntfs > Op +. ens 


Beth er mai diſtaw'r trefnus Gor, 
Wrth amgylchynu tir a mor? 

Beth er mai tawel araith nef, - 

Ac na chlyw cluſtiau cnawd mo'r llef ? 


VI. 


Yng ngbluſt doethineb, tractha'r rhai'n | 
Angylaidd ddyſg, mewn hyfryd ſain; 


Byth, wrth ddiſgleirio, canant hyn, 


« DUW biau'r llaw à'n gwnaeth ni'n llyn!“ 


D E . 


1 w 
4 AP 34 


: 
* 


